Mwalandilidwa ku Wikipedia , 

encyclopedia yaulere imene alionse anga thandizeni kukula! 

Pakali pano tili 719 nkhani mu Chi-chewa zinenero zomwe zimalankhulidwa ku Malawi ndi Zambia . 
Mutha kutitsatira pa twitter (https://twitter.comAYikipedia_ny) . 




Pangani nkhani yatsopano 




Za Wikipedia 





Mu nkhani 



■ Wikipedia ya Chichewa ndi buku laulere. Ndi 
wiki, mtundu wa webusaiti yomwe anthu ambiri 
amawalemba. Izi zikutanthawuza kuti aliyense 
angathe kusintha tsamba lirilonse podalira pa 
"kusintha tsamba lino". Mungathe kuchita izi pa 
tsamba lirilonse losatetezedwa. Mukhoza kuona 
ngati tsambalo liri kutetezedwa chifukwa lidzati 
"View source" mmalo mwa "Edit". 

■ Pali nkhani 719 pa Wikipedia ya Chichewa. 
Masamba onse ndi omasuka kugwiritsa ntchito. 
Zonse zafalitsidwa pansi pa Creative Commons 
Attribution /Share-Alike License 3.0 ndi GNU 
Free Documentation License . Mungathe 
kuthandiza pano! Mungasinthe masamba awa 
ndikupanga masamba atsopano. Werengani 
masamba othandizira ndi masamba ena abwino 
kuti mudziwe kulemba masamba apa . Ngati 
mukufuna thandizo, mukhoza kufunsa mafunso 
pachithumo cha Community . 


Mukamalemba nkhani apa 


■ Lembani masamba abwino. Masamba abwino 
kwambiri a encyclopedia ali ndi zothandiza, 
zolembedwa bwino. 

■ Gwiritsani ntchito masambawa kuti 
muphunzire ndi kuphunzitsa. Masambawa 
angathandize anthu kuphunzira Chichewa. Mutha 
kuigwiritsanso ntchito pangani Wikipedia 
yatsopano kuthandiza anthu ena. 

■ Khala wolimba! Nkhani yanu siyenela kukhala 
yangwiro, chifukwa olemba ena adzakonza 
ndikupanga bwino. Ndipo chofunika kwambiri, 
musaope kuyamba ndi kupanga nkhani bwino. 


Mliri wa kachilombo ka corona 


Kusintha 
kwanyengo 
padziko lonse 

lapansi 
kumachitika 
m'maiko 150 ngati 
gawo la Zachisanu 
za Kutsogolo. 

FIBA Basketball 
World Cup 
ikumaliza, pomwe 
Spain idagonjetsa Argentina 
kumapeto komaliza (Ricky Rubio, 
MVP yomwe ikuyenda ,mu chithunzi). 

Mu mpira wa Gaelic , Mpikisano wa 
All-Ireland umamaliza, pomwe Dublin 
adagonjetsa Kerry kumapeto. 



■ Drone kuukira pamaofesi awiri 
akuluakulu amafuta akukakamiza 
Saudi Arabia kudula zoposa theka la 
mafuta ake. 


Akufa posachedwa : 

■ Ye Xuanping 

■ Cokie Roberts 

■ Sakahoko Nobushige 

■ Ric Ocasek 

■ Bavelile Hlongwa 

■ Paul Cronin 




Chithunzi chowonetsedwa (Yang'anirani mochedwa kwa lero.) 








































John Herschel anali katswiri wa masamu wa Chingerezi, 
nyenyezi, katswiri wamagetsi, wojambula, ndi wojambula 
zithunzi. Anatchula miyezi isanu ndi iwiri ya Saturn ndi miyezi 
inayi ya Uranus , atapanga nyamayi ndi acinotometer, ndipo 
analemba zambiri pa nkhani monga meteorology, geography ndi 
telescope. 

Kujambula: David Gubler 

Zina Zosankhidwa zabwino - Zofunika 


Wikipedia iyi yalembedwa mu Chichewa. Kuyambira mu 2001, pakali pano mull nkhani 719. Ma 
Wikipedias ambiri amapezeka; zina zazikulu kwambiri zatchulidwa pansipa. 

Afrikaans | Akan | Bamanankan | Euegbe | English | Simp le E ng lish | Esperanto | Espanol | Fulfulde | 
Frangais | Luganda | Gikuyn | Hausa | Kreyol ayisyen | Igbo | Jumiekan Kryuol | Taqbaylit | Kab ly£ | 
KiKongo I Lingala | Malagasy | Oromoo | Portugues | Kirundi | Ikinyarwanda | Sango | chiShona | Soomaali | 
Sesotho I Sesotho sa leboa | Kiswahili | SiSwati | ThuDgjag | Xitsonga | Setswana | chiTumbuka | Tshivenda | 
Wolof I isiXhosa | Yoruba | PyccKHH | | | \ | 

Lembani mndandanda wa Wikipedias - Zinenero zikugwira ntchito limodzi - Yambani Wikipedia 
kuti mukhale chinenero chatsopano 



Retrieved from " https://ny.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsamba_Lalikulu&oldid=32473 " 


This page was last edited on 26 April 2020, at 18:25. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License ; additional terms may apply. See Terms 
of Use for details. 







































